YR ALAREB FUDDUGOL 


AR OL Y DIWEDDAR 


DRA PHARCHEDIG DDEON EDWARDS, 


Gan “PERERIN,” sef 


A * 4 





EOS BRADWEN. 


fe 


Beirniad:—Y Parch. E. ROBERTS, (Elis Wyn o Wyrfai). 


CAERNARFON : 
CYHOEDDWYD GAM YR AWDWR, 2, THOMAS STREET. 


mu ttn uan aea nyn. a u g i 





























GALAREB. 

Dros gulfor y Fenai, a murmur ei lli, 

Dros ddol a rhos deuai nos dawel ;— 
Tra ffrydlif ac aber mor swynol eu eî, 

Rhyw newydd trwm ddaeth gyda'r awel,— 
Marwolaeth y Deon! i'r bell oror aeth, 

Fel cwmwl y stor'm yr ymledodd. 
«Tra un yn llefaru, un arall a ddaeth,” 

A'r waedd uwch yr adwaedd a redodd. 

| Oer accen marwolaeth oedd bruddaidd i'm bron, 

Uwch sibrwd yr awel, a murmur y dôn. 


Y newydd drwy gymoedd Eryri a rêd, 
Mae'r bryniau pell draw'n yn ei daranu; 
Mae Seion yn wylaw a'i dwylaw ar lêd, 
Ac nid oes a ddel i'w diddanu. 
Gadewch i mi sibrwd y newydd yn awr 
Yn nghlyw yr ystormus awelon, 
By'n chwiban eu galar ar ben mynydd mawr, 
Yn mhell o glyw'r blin bererinion ; 
Fe gwympodd y cadarn fu'n arwain y gâd 
Yn erbyn gelynion hen Eglwys fy ngwlad. 


O Gymru fy nowlad, mae dy golled yn fawr, 
Bydd chwerw dy gwyn am dy wron ; 

Dy haul aeth dan gwmwl yn anterth dyjwawr 
Y dydd y bu farw dy Ddeon, 

Newidiodd yr alaeth lôn gywair y gordd, 
Fu'n gysuri hen filwyr Seion,— 

Am bruddaidd beroriaeth yr hen ywen werdd, 
Lleddf oglef y glyn a'i acoenion, 

Mae'r cwmni fu'r boreu yn siriol eu gwedd, 

Mor bruddaidd a'r fynwent, mor ddystaw a'r bedd, 


“ 


Gr 
TR y v 
P^ « b* Finn 
<<. "ys ŵ pc yin I, wd 
WU & g^ « sv Ŷ 
i NS 
ww 
g * 
£ bi 


S7 / 


*t 





9 


Ti awen, fu'n tywallt i'w phiol dy win, 
Rho i mi dy iaith odidocaf;— 

Yr iaith a ddiferaist yn fêl ar ei fin, 
Rho i mi dy rin gwerthfawrocaf; 

Dyhidla dy wlith, ar deleidion y gerdd 
Difera dy fyrr i'w haceenion. 

A'm dagrau a geidw'r dywarchen yn werdd 
Ar y bedd ll&'mae'n gorwedd ein gwron, 

O dod i bererin er cof am a fu, 

Dy gymorth i ganu am gyfaill mor gu, 


Wrth edrych ar droion ei yrfa'n y byd, 
Nid yw ond fel doe genyf gofio 

Ei weled yn fachgen bach siriol ei bryd, 
Cyn dechreu ar oes o lafurio. 

Mae godreu yr Aran, a Rhiw Bwlch y Groeg, 
Uchelgaer ei fro enedigol, 

Yn dangos lle treuliodd foreuddydd ei oeg. 
Er 'stormydd y byd cyfnewidiol, 

Ac yno mae'r iaith a barablodd mor bêr, 

Mor loew a'r awyr, mor ddysglaer a'r sêr. 


Dymunai'r ymchwilgar gael hanes ei oes, 
A mesur ei lafur a'i lwyddaint, 
Ond nis gall “ PERERIN ” mewn awel mor groes 
Ar ffurfiau a threfn cael fawr fwyniant. 
Mwy cydnaws yw chwerwder Mara i mi, 
Yn ngalar a thristwch îy mynwes, 
I dywallt fy enaid mewn dagrau yn lli 
Wrth sôn am un garwn mor gynes, 
O demlau hyawdledd, duwioldeb a_ dysg, 
Mi glywaf yr adlais, “ aeth mawredd o'n mysg.” 


ŷ 





4 


Bu duwies athrylith yn gweled ei llun 
Yn llynoedd ei fro enedigol, 

Sibrydodd i'w glust ei chyfrinach ei hun, 
A rhoes ar ei wisg ei myrr nefol. 

Agorodd ei phalas, a thynodd v llen 
Oddiar ei thrysorau cuddiedig ; 

Ae wrth roi ei holew eneiniol o'i nen, 
Rhoes arno ei gwen fendipedig. 

Ei dwylaw am wddf ei hanwylyd 'roes hi, 

A'i dywys a wnaeth íi anrhydedd a bri. 


Os'rhwng creigiau serth a rhaiadrau'r hen íro, 
Bu'n dechreu ar oes o lafurio, 

Os bryniau yn fur a'r ffurfafen yn dô, 
I'r hen goleg hardd bu'n myfyrio, 


Fel tyrau yr Aran yn ngoror y nen, 
Oedd mawredd a nerth ei syniadau, 
Ac arlun o'i fywyd oedd pob seren wen 
Dywynai ar hen wlad ei dadau 
Yn mro diniweidrwydd, bro'r defaid a'r wyn, 
Mae hiraeth am fyned i fyw er ei fwyn. 


Ar finion y Dyfrdwy, llafurus ei fyd 
Oedd ef, a bu gadarn ei gynydd, 
i'r dwyfol oraclau bu'n ffyddlon o hyd, 
a Beibl y bu'n ddewr amddiffyny dd. 
Diferiad ei ddiliau MM, felus i'w fin, 
y hen dduwi aeth y tadau, 
'n ysprydol gwerth fawr na'r gwin, 
Oedd Ì dily n eu per fyfyrdodau. 
Dros ann y nefoedd yr hoffai gael byw 
Yn ngolwg y byd, ac yn ffafor ei Dduw, 





5 


Serth drumau Eryri a clywent ei glod 
Yn adsain o gymoedd Morganwg : 

Cyfranu pur addysg y nef oedd ei nôd, 

. Dwyn aur ei mwngloddiau i'r amlwg, 

Ar faes defnyddioldeb y mynai gael byw 
A rhedeg el yrfa 'n ddiwyrni ;— 

Llafurio yn ddiwyd yn ngwinllan ei Dduw,— 
Rhoi gofal ei oes a'i serch arni : 

Sychedai am undeb ““ yn ol yr hen drefn.” 

A theimlai'r gwirionedd yn graig wrth ei gefn. 


Yn nhref Caerynarfon mae tŵr Dewi Sant, 
Yn golofn i'w ddiflin weithgarwch, 

Lle cân an-mhlantadwy fel llawen fam plant, 
Hir gofir ei elusengarwch. 

Llefaru am dano mae'r garreg o'r mur, 
A'r trawst o'r gwaith coed a'i hatteba, 

Na, welodd tref Arfon un bugail mwy pur, 
Nag athraw mwy coeth i'w hareithfa. 

Cerddoriaeth y cysegr, a garai mor gu 

Alarodd pan glywodd am ddyrnod mor ddu. 


Mewn dyled,—yr Eglwys fu'n gorwedd yn gaeth 
Fe welodd ei faes i lafurio, 

Ei chodi o'r dyfnder a'i noddi a wnaeth, 
Ennillodd serch gwlad i dosturio: 

Bendithion y Sant pan yn gadael y llawr, 
Cyn esgyn i gaerau gogoniant, 

Ar ymdrech mor deilwng ddiggynent i lawr, 
Coronent y llafur a llwyddiant. 

Cyflwynodd ein gwendid i nodded y nen, 

Fe'i cofiwn nes dirwyn ein bywyd i ben, 


? 





6 


Wrth ganfod .goewyddiad anffyddol yr oes 
Yn rhyfel y Bwrdd a'r Ysgolion, 

Gofidiai wel'd milwyr hen Faner y Groes 
Yn ymladd o bJaid anffyddolion. 

Ac yn y gâd hono'n ddigofus ei gwedd 
'Roedd rhagfarn ac annghariadoldeb, 

Mor gyndyn ag angeu, mor greulon a'r bedd, 
Wrth wrandaw ar bwyll rhesymoldeb. 

Bu gôl heb wybodaeth yn arwain y gâd, 

Ond cadarn a safai dros Eglwys fy ngwlad. 


'Roedd “dyfroedd y cynnen” yn chwerwon eu 
A chwerwodd deimladau y ddwyblaid; [blâs, 

Pan dynai cenfigen ei hen gleddyf glâs,— 
Terfysgai yr holl anfoddlon-blaid: 

Ond gosod ei wyneb fel callestr a wnaeth, 
Heb ofni llem saeth ymosodwr, 

A thrwy dewder torrau'r tarianau yr aeth, 
I geisio'r cadarnaf ryfelwr. 

Ac yn erbyn sêl ymosodol yr oes 

Dadweiniodd ei gleddyf dros Faner y Groes. 


I hen Ddinas Bangor yn Ddeon pan ddaeth 
Eangach ei faes a'i ofalon, 

Ond llenwi'r swydd hono mewn urddas a wnaeth, 
A'i glod lifai dros ei hymylon. 

Dymunai lyr Eglwys a chewri y ffydd, 
Anrhydedd i'w gwron rhagorol, 

A chael yr hyfrydwch o'i weled ryw ddydd, 
Yn esgyn i'r gadair Esgobol. 

Ond cymyl orchuddiant orseddfainc yr Ior, 

A ffyrdd y Jehofa sy'n nyínder y môr, 





7 


Cenfigen merch gyntaf-anedig y fall 
Ymrithiodd fel “ Rhyddid Orefyddol.” 

Dan faner Efengyl, mor gyfrwys mor gall 
Mewn agwedd a gwisg ddefosiynol : 

Terfyscai'r cenhedloedd wrth glywed ei llais, 
Myfyriai y bobloeddbeth ofer, 

Ond gwelwyd mairhagrith, gorthrymder, a thrais, 
Ysgogai ei holl grefyddolder. 

'Roedd agwedd hudolus, a hoffus i hon, 

Cyn gweled y dichell a'r brâd yn ei bron. 


Dynoethwyd ei dichell yn ncoleu y dydd,— 
A'i theg ymadroddion bradwrus, 

Dangosodd y Deon fod gwenwyn yn gudd 
Yn nghagpol ei diliau hudolus. 

O blaid y gwirionedd y daliodd yn dyn, 
Hyd derfyn ei araeth fawr olaf, 

Dystawodd ei lais yn nghysgodion y glyn 
Pan gollwyd y dawn gwerthfawrocaf,— 

Pan gwympodd y cadarn fu'n arwain y gâd, 

Yn erbyn gelynion hen Eglwys fy ngwlad, 


Llefarai yn ilym, bwriai gestyll i'r llawr, 
Wrth ymladd ag annghymedroldeb, 

Nid ag araeth swnfawr i foddio'r gwrandawr, 
Ond a geiriau dwys difrifoldeb, 

Ac fel y llefarai, arabedd yn llawn— 
Fel chwyddiad yr awel berorus,— 

I gorwynt cynyddol y storm oedd ei ddawn 
Neu ruad y daran gynhyrfus; 
Fel afon liferiol, mor nerthol, mor llawn, 

— Er wedi dystewi, rwy'n clywed ei ddawn, 





8 


Iaith rymug, goethedic, afaelgar, a rhydd,— 
Ddi-rodres i'r dorf a lefarai ; 

Hir gofir ei ddull, a'i ddylanwad a fydd, 
Rhwng muriau'r hen Eglwys a garai, 

Drwy Ddehau a Gogledd, llafurus ei oes, 
Yn mhlith cewri'r ffydd ymddysgleiriai, 

Hen Eglwys ei-wlad, ac athrawiaeth y Groeg 
Fel cennad ei Dduw amddiffynai. 

« Un bara, Un corph, ydoedd testyn ei oes 

“ Un fydd, ac un bedydd,” i grefydd y groes. 


Mewn cystudd rhwng angeu a bywyd y bu, 
Yn crwydro drwy gyrrau'r tir tywyll, 
Ond yn y cysgodion, írugaredd yn gu, 
A'i llaw ei hun gynn'odd y ganwyll 
Ai goleu gynnyddodd yn seren fach dlos, 
A'i phelydr o'r nen ar ei lwybrau. 
Rhoes hon iddo gymorth i ganu'n y nos, 
Rhwng creigiau serh Glyn Cysgod angau, 
Ac ar oì ffordd twnodd haul haf wedi hyn, 
'Roedd Duw yn ei dywys drwy gleidir y glyn. 
Bu colli rhai anwyl a hoff wedi hyn, 
Yn drallod a gofid i'w galon: 
Cynhefin i'w glust oedd swn dyfroedd y glyn, 
A swn troed yr hen elyn creulon, 
Mae yntau o'r diwedd yn gorwedd dan gwys, 
Ei enaid mawr aeth ì Baradwys, 
I gynal gogonedd tragwyddol ei bwys, 
Yn swn odlau'r Anthem ddiddiwedd, 
Fe gwympodd y cadarn fu'n arwain y gâd, 
Yn erbyn gelynion hen Eglwys fy ngwlad. 


— — | ARGRAPHWYD GAN HYAN WILLIAMS BANGOB, 





